Mae UNSAIN yn trafod i gael codiad cyflog ar gyfer gweithwyr cynghorau ac 
ysgolion. 


Ers 2009, mae eich cyflog wedi gostwng 22% mewn telerau real, tra bod costau byw 
wedi parhau i saethu i fyny. Rydych chi'n haeddu codiad cyflog digonol. 


Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod beth sy'n digwydd gyda'ch codiad cyflog. 
Darllenwch y diweddaraf ar unison.org.uk/LGPay 


Cysylltwch â'ch Cynrychiolydd UNSAIN lleol am gyfarfodydd cyflog yn eich ardal. 
Gallwch ddod o hyd i'w manylion ar branches.unison.org.uk 


Ac os nad ydych chi'n aelod, gwnewch yn siŵr eich bod yn ymaelodi er mwyn i chi 
gael dweud eich dweud. 


Ymunwch heddiw yn joinunison.org neu ffoniwch 0800 171 2193 


A gra wyd ac yhoeddwyd gan UNSAIN, UNISON Centre, 130 Euston Road, Llundain NW1 2AY. 


CU/Awst 2019/25759/4107. Cymru Wales 


UNISON is negotiating a pay rise for council and school workers. 
Since 2009, your pay has fallen by 22% in real terms, while the cost of 
living has continued to skyrocket. You deserve a decent pay rise. 


Make sure you know what is happening with your pay rise. 


Keep up to date at unison.org.uk/LGPay 
Contact your local UNISON Rep about pay meetings in your area. 
Find their details using branches.unison.org.uk 


And if you're not a member, make sure you join so you can have your say. 
Join today at joinunison.org or call 0800 171 2193 


ms 
Published and pi inted by UNISON, UNISON Centre, 130 Euston Road, London NW1 2AY. 


CU/August 2019/25759/4107/UNP 15670. the public service union 


